Ang pagkatakot sa Panginoon ay korona ng karunungan, na 
nagpapaunlad ng kapayapaan at sakdal na kalusugan, na kapuwa 
mga kaloob ng Diyos: at pinalalawak nito ang kanilang kagalakan 
na umiibig sa kanya. Ang ugat ng karunungan ay ang pagkatakot 
sa Panginoon, at ang mga sanga nito ay mahabang buhay. 
ECCLESIASTICUS 1:18,20 


Masdan ninyo ang mga henerasyon na nauna, at tingnan ninyo, 

may nagtiwala ba sa Panginoon, at nalito? o mayroon bang nanatili 

sa kanyang takot, at pinabayaan? o sinong kaniyang hinamak, 

na tumawag sa kaniya? Sila na natatakot sa Panginoon ay hindi 
susuway sa kanyang Salita: at silang umiibig sa kaniya ay iingatan 

ang kaniyang mga daan. Sila na natatakot sa Panginoon ay hahanapin 
ang mabuti, na nakalulugod sa kanya, at ang mga umiibig sa kanya ay 
mapupuspos ng kautusan. Sila na may takot sa Panginoon ay 
maghahanda ng kanilang mga puso, at magpapakumbaba ng kanilang 
mga kaluluwa sa kanyang paningin, Na nagsasabi, Tayo ay mahuhulog 
sa mga kamay ng Panginoon, at hindi sa mga kamay ng mga tao: 
sapagka't kung paano ang kaniyang kamahalan, gayon din ang 
kaniyang awa. ECCLESIASTICUS 2:10,15-18 


Ang pagkatakot sa Panginoon ay nauuna sa pagtatamo ng 
kapamahalaan: nguni't ang kagaspangan at kayabangan ay ang 
pagkawala niyaon. Ang mga dakilang tao, at mga hukom, at mga 
makapangyarihan, ay pararangalan, gayon ma'y wala sa kanila ang 
mas dakila kaysa sa may takot sa Panginoon. 

ECCLESIASTICUS 10:21,24 


At huwag kang matakot, anak ko, na tayo'y dukha: sapagka't ikaw 
ay may parang kayamanan, kung ikaw ay natatakot sa Dios, 

at humiwalay sa lahat ng kasalanan, at gagawa ka ng nakalulugod 
sa kaniyang paningin. TOBIT 4:21 


Matakot lamang kayo sa Panginoon, at paglingkuran ninyo siya 

sa katotohanan ng inyong buong puso: sapagka't inyong gunitain 
kung gaano kadakilang mga bagay ang kaniyang ginawa para sa inyo. 
1S UEL 12:24 


Saan nga nanggagaling ang karunungan? at saan ang lugar ng 
ang-unawa? At sa tao ay sinabi niya, Narito, ang pagkatakot sa 
anginoon, na sang karunungan, at ang paglayo sa kasamaan ay 

pagkaunawa. JOB 28:20,28 


Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis, na nananatili 
magpakailan man: ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo 
at lubos na matuwid. AWIT 19:9 

Matakot nawa ang buong mundo sa Panginoon: ang lahat na 
nananahan sa sanglibutan ay matakot sa kaniya. AWIT 33:8 


Oh matakot kayo sa Panginoon, kayong kaniyang mga banal: 
sapagka't walang kakulangan sa kanila na nangatatakot sa kaniya. 
Halina, kayong mga anak, dinggin ninyo ako: ituturo ko sa inyo ang 
pagkatakot sa Panginoon. Sinong tao an nagnanasa ng buhay, 

at umiibig ng maraming araw, upang makakita ng mabuti? Ingatan 
mo ang iyong dila sa kasamaan, at ang iyong mga labi sa pagsasalita 
ng daya. Lumayo ka sa kasamaan, at gumawa ka ng mabuti, 
hanapin mo ang kapayapaan, at ituloy mo ito. AWIT 34:9,11-14 


Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: 

may Bbatinp pagkaunawa silang lahat na nagsisigawa ng kaniyang 
mga utos: ang kaniyang kapurihan ay nananatili magpakailan man. 
AWIT 111:1 

Kayong nangatatakot sa Panginoon, magsitiwala “ayo sa Panginoon: 
siya'y kanilang saklolo at pasa kalasag. Pagpapalain niya ang may 
takot sa Panginoon, maliit at malaki. AWIT 115:11,13 

Magsabi ngayon ang nangatatakot sa Panginoon, na ang kaniyang 
kagandahang-loob ay magpakailan man. AWIT 118:4 


Bagaman ang makasalanan ay gumawa ng masama ng isang daang 
ulit, at ang kaniyang mga araw ay pahahabain, gayon ma'y totoong 
nalalaman ko na mabuti ang natatakot sa Dios, na natatakot sa harap 
niya: Nguni't hindi ikabubuti ng masama, ni pahahabain man niya 
ang kaniyang sariling mga araw, na parang anino, sapagkat hindi siya 
natatakot sa harap ng Diyos. ECCLESIASTES 8:12-13 


Pakinggan natin ang katapusan ng buong bagay: Matakot ka sa Dios, 
at Pa mo ang m73 doa mga utos: sapagka't ito ang buong 
katungkulan ng tao. Sapagka't dadalhin ng Dios ang bawa't gawa 

sa kahatulan, kasama BAN lihim na bagay, maging ito'y mabuti, 
o maging ito'y masama. ECCLESIASTES 12:13-14 


Ang Panginoon ay dakila, sapagka't siya'y tumatahan sa itaas: 
kaniyang pinuspos ang Sion ng kahatulan at katuwiran. 

At karunungan at kaalaman ang magiging katatagan ng iyong mga 
panahon, at lakas ng kaligtasan: ang pagkatakot sa Panginoon 

ay kaniyang kayamanan. ISAIAS 33:5-6 


Igalang ang lahat ng tao. Mahalin ang kapatiran. Matakot sa Diyos. 
Igalang ang hari. 1 PEDRO 2:17 


..Matakot ka sa Dios, at luwalhatiin mo siya, sapagka't dumating na 
ang oras ng kaniyang paghatol: at sambahin ninyo siya na gumawa 
ng langit, at ng lupa, at ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. 
PAHAYAG 14:7 


Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't 
hinahamak ng mga mangmang ang karunungan at turo. 
KAWIKAAN 1:7 

Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata: matakot ka 
sa Panginoon, at humiwalay ka sa kasamaan. Magiging kalusugan sa 
iyong pusod, at utak sa iyong mga buto. KAWIKAAN 3:7-8 

Ang pagkatakot sa Panginoon ay pagkapoot sa kasamaan: 

ang kapalaluan, at kahambugan, at ang masamang lakad, at ang 
suwail na bibig, ay aking kinapopootan. KAWIKAAN 8:13 


Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: 

at ang pagkakilala sa Banal ay pagkaunawa. KAWIKAAN 9:10 
Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapahaba ing mga araw: 
nguni't ang mga taon ng masama ay paiikliin. N 10:27 


Sa pagkatakot sa Panginoon ay matibay na pagtitiwala: at an, 
pai baa mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Ang 
pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng buhay, upang humiwalay 
sa mga patibong ng kamatayan. KA' IKAAN 14:26-27 


Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon kaysa 
malaking kayamanan na may kasamang kaguluhan. 

Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan, at bago 
ang karangalan ay ang pagpapakumbaba. KAWI N 15:16,33 


Sa pamamagitan ng kagandahang-loob at katotohanan ay nalilinis 
ang kasamaan: at sa pamamagitan ng pagkatakot sa a Ng 

ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. KAWIKAAN 16:6 
Ang pagkatakot sa Panginoon ay humahantong sa buhay: 

at siyang nagtataglay nito ay tatahang nasisiyahan, hindi siya 
dadalawin ng kasamaan. KAWIKAAN 19:23 


Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagkatakot sa Panginoon 
ay kayaranan, at Ian at buhay. KA IKAAN 32:4. 
Huwag Nan ang iyong puso sa mga makasalanan: kundi 
matakot ka sa Panginoon buong araw. Sapagka't tiyak na may 
wakas, at ang iyong pag-asa ay hindi mahihiwalay. 

KAWIKAAN 23:17-18 


At sinabi sa mga hukom, Ingatan ninyo kung ano ang inyong 
pinagana sapagka't hindi kayo humahatol sa tao, kundi sa 

anginoon, na sumasa inyo sa paghatol. Kaya't ngayon ay 
sumainyo nawa ang pagkatakot sa Panginoon, ingatan mo at 
gawin mo: sapagka't walang kasamaan sa Panginoon nar Dios, 
o pagtatangi man sa mga tao, o pagtanggap man ng mga kaloob. 
2 CHRONICLES 19:6-7 


